"PAG-ASA SA GITNA NG GERA"

tinanong ang sarili kong ano bang salitang pag-asa?

ito ba ay salitang maganda? o salitang alam nila?

ako yung tipo ng tao na walang kasama
malungkot na yugto na karakter ng istorya

ako'y nasanay nang palaging kumain magisa
musikang nakahain palagi sa tenga

sa kanila ay wirdo akong maituturing
di naman iba ang itsura kung tutuusin

sadja bang dapat gayahin ang ginagawa ng iba
upang masabi din na ako ay kasama nila

pinili kong hindi, pinilit kong hindi
ayaw kong gayahin ang paulit-ulit na sanhi

ng pagkakakulong ng isipan sa iisang ideya

ang maging iba ay ang tumuklas ng bagay sa labas ng gera

kinagabihan ng madugong digmaan ng puso at isipan

doon ako nagtanong kung totoo bang ang pagasa? too bang walang taong nagiisa?

umuulan ng gabing ako'y dumungaw sa bintana
ako nalang ata sa edad na to ang nagiisang binata

hinanap ko ang mga bitwuin sa sa dilim
ngunit nabigo ang aking paningin

parang sinisimbolo ng ulap ang problema ko sa buhay
biwuin naman ang pagasang matagal ko ng hinihintay

natatakpan lang ng dilim ngunit kailan man hinding hindi mawawala ang bitwuin.

ngayon alam ko ang tanong kung tunay ang pagasa sa gitna ng gera

tumingin ka lang sa taas at malalaman mong tunay ang pagasa.
















